Editoryal 


Sahod, itaas! 


asto at lalong nagiging 
W wari ang panawagang 
dagdagan ang sahod ng 


mga manggagawa at sweldo ng 
mga kawani sa harap ng papatin- 
ding pang-aapi at pagpapahirap ng 
rehimeng US-Arroyo. Hindi na ito 
kailangang palawigin pa laluna sa 
mga manggagawang araw-araw na 


AYAN 


nagtataguyod sa kanilang pamilya 
sa gitna ng matinding kahirapan. 
Sa darating na Mayo Uno, marapat 
lamang na muli itong itambol sa 
buong bansa, kasabay ng panawa- 
gang patalsikin na ang reaksyu- 
naryong rehimen. 

Paano pa man duktorin ng 
gubyerno ang mga estadistika, hin- 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Dumarami ang kaaway 
ng rehimen 


sa Samar 
PAHINA 3 


Taktikal na opensiba 


PAHINA 5 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVI Blg. 8 
Abril 21, 2005 
www. philippinerevolution.org 


di nito maikakaila ang naghuhumi- 
yaw na pangangailangan para sa 
dagdag na sahod. Bago pa man 
aminin ng rehimen na dumoble ang 
tantos ng implasyon nitong Marso 
kumpara noong nakaraang taon, 
malaon nang nagdurusa ang mama- 
mayan sa pagsirit ng presyo ng 
mga pangunahing serbisyo at bili- 
hin. Bagu- 
baguhin man 
ng pinakama- 
susugid na ala- 
gad ng rehimen 
ang depinisyon ng 
disempleyo, hindi ni- 
to maitatago ang pag- 
dami ng mga walang 
trabaho, kabilang ang 
mga katatapos lamang sa 
kolehiyo. 
Z Tanging ang dagdag na 
P125 sa kasalukuyang P250 
arawang sahod ang magbibigay 
ng kagyat na ginhawa sa mi- 
lyun-milyong pamilya ng mga 
manggagawa. Bago pa man ang 
mga bagong buwis at lingguhang 
pagtaas ng presyo ng langis, aabot 
na sa mahigit P500 ang kinakaila- 
ngan ng isang anim-kataong pam- 
ilya upang mabuhay nang disente. 
Harap-harapang kinukutya ng 
rehimen ang paglaban ng mga 


Rehimeng US-Arroyo: 
Pinakamalaking bugaw 


sa Pilipinas 


PAHINA 8 


manggagawa hindi lamang sa patuloy na 
pagtanggi nitong itaas ang sahod kundi pati 
sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa tu- 
luy-tuloy na pagtaas ng mga presyo ng bili- 
hin at serbisyo. Labis-labis ang galit ng mga 
manggagawa sa rehimeng Arroyo nang igiit 
nitong aprubahan muna ang mga dagdag na 
buwis bago pag-isipan ang pagtataas ng sa- 
hod. Hindi pa man sumasayad sa kamay ng 
mga manggagawa ang sahod ay binabawi na 
ito ng reaksyunaryong gubyerno at mga 
monopolyong kumpanya! 

Gayundin, magkakaroon lamang diumano 
ng sapat na dahilan para itaas ang sahod 
kung tataas ang pamasahe sa mga pampub- 
likong sasakyan. Ginagawang pain ng rehi- 
men ang posibleng pagpapataas ng pamasa- 
he upang wasakin ang pagkakaisa ng sektor 
ng transportasyon at malawak na hanay ng 
mamamayan, kabilang na ang mga mangga- 
gawa, laban sa Oil Deregulation Law at iba 
pang batas at patakarang nagpapahirap sa 
mamamayan. Sa pamamagitan nito, inaasa- 
han ng rehimeng Arroyo na magbubulag-bu- 
lagan na lang ang mga manggagawa sa arbi- 
traryong pagtataas ng mga kumpanya ng 
langis sa presyo ng mga produktong 
petrolyo. 

Marapat na ipamalas sa rehimen ang ak- 
twal na lakas ng organisadong pagkilos ng 
mga manggagawa at mamamayan upang ti- 
gilan na nito ang pagmamaliit sa pakikibaka 
para sa dagdag na sahod. [AB] 


BAYAN 


Editoryal 


Nilalaman 


Pambansang tigil-pasada, 
matagumpay na nailunsad 


wd Kaka X 

atagumpay na nailunsad nitong Abril 18 ang isang pam- 

bansang tigil-pasada sa iba't ibang lunsod at bayan para 
igiit ang pagbabasura sa Oil Deregulation Law at pagtigil sa 
walang rendang pagtataas sa presyo ng mga produktong 
petrolyo. Bahagi ito ng serye ng mga pagkilos na inilulunsad 
bilang preparasyon sa paggunita sa Araw ng Paggawa nitong 
taon. Buo itong sinuportahan ng mga manggagawa sa sektor 
ng industriya at serbisyo. 

Ang welga sa transportasyon ay inilunsad ng Pagkakaisa 
ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (PISTON), 
Federation of Jeepney Operators and Drivers Associations of 
the Philippines (FEJODAP), Philippine Confederation of Dri- 
vers and Operators-Alliance of Con- 
cerned Transport Organizations (PC- 
DO-ACTO), Alliance of Transport Op- 
erators and Drivers Associations of 


Taon XXXVI Blg. 7 Abril 21, 2005 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Pambansang tigil-pasada, tagumpay 
Dumarami ang kaaway ng rehimen 
Pandarahas sa progresibong pwersa 
Daan-daan, nagbakwit sa Samar 


Taktikal na opensiba sa 


Mga pagsulong ng BHB sa Mindanao 


Sayaw sa bubog 

Sino si Pedro Tejino? 
Prostitusyon sa Pilipinas 
CARP, inutil 

Maniobra ng US laban sa Cuba 


Balita 


Samar 


o ON a WU WU bh Bb WN AR 


the Philippines (ALTODAP) at ng In- 
tegrated Metro Bus Operators Asso- 
ciations (IMBOA). 

Ayon sa mga panimulang ulat, 
naparalisa ang 85-90% ng trans- 
portasyon sa Metro Manila, partiku- 
lar sa Quezon City, Caloocan, Mal- 
abon, Navotas, Pasay, Marikina, 
Taguig, Pasig at San Juan. 

Sa Bulacan, 100% paralisado 
ang transportasyon sa Malolos 
samantalang 90% naman ang para- 
lisis sa Guiguinto, Balagtas at Mey- 
cauayan. 

Sa Southern Tagalog, 75% ng 
mga ruta ng transportasyon sa 


ANG BAYAN Abril 21, 2005 


Binan, Sta. Rosa, San Pedro, San Pablo at Los 
Baños sa Laguna ang naparalisa. 

Sa Bicol, 98% ng mga pampublikong 
sasakyan sa Sorsogon at Camarines Sur ang 
hindi pumasada at 90% sa Albay. 

Sa Cagayan de Oro, aabot sa 98% ng trans- 
portasyon, laluna ng mga habal-habal (motor- 
siklo) ang naparalisa sa welgang pinanguna- 
han ng Solidarity Transport Alliance at ng 
Transport Federation. 

Sa Davao City at mga karatig-prubinsya, 
nagsara ang mga upisina ng gubyerno nang 
magtagumpay ang Transport in Southern Min- 
danao for Solidarity, Independence and Na- 
tionalism (Transmission-Piston) na paralisahin 
ang 98% ng transportasyon. 

Samantala, buong kapal ng mukha na bi- 
nalewala ng mga kumpanya ng langis ang 
malawakang kahilingan ng mamamayan na 
itigil na ang linggu-linggong pagtataas sa 
presyo ng mga produktong petrolyo. Itinaas 
nila ang presyo ng gasolina, diesel, gaas at 
LPG nang 75 sentimo sa mismong araw ng 
pambansang welga sa transportasyon. Ayon sa 
kanila, itutuloy-tuloy pa rin nila ang ling- 
guhang pagtataas hangga't hindi nila 
nababawi ang halos P2 sa bawat litro ng diesel 
at mahigit P3 sa gasolina. Nagbabala naman 
ang PISTON na ipagpapatuloy nito ang mga ki- 
los-protesta hangga't hindi nairorolbak ang 
presyo ng langis at naibabasura ang Oil Dereg- 
ulation Law. 

Sa kaugnay na balita, naglunsad ng camp- 
out ang mga myembro ng Kilusang Mayo Uno 
at mga kapatid nitong organisasyon mula sa 
Central Luzon at Southern Tagalog sa harap ng 
kongreso mula Abril 11 hanggang 13. Iginigiit 
nila sa mga myembro ng kongreso ang kagyat 
na pagpasa ng panukalang dagdagan ng P125 
ang arawang sahod ng lahat ng mga mangga- 
gawa. Ayon sa KMU, marapat lamang na ipasa 
na ang House Bill 345 na ilang taon nang hi- 
naharang sa kongreso. 

Kasabay nito, kinundena ng KMU ang patu- 
loy na pagbabalewala ng Employers’ Confeder- 
ation of the Philippines (ECOP) sa makataru- 
ngang hinaing ng mga manggagawa. Sa halip, 
nagpapanukala ang ECOP ng pagrepaso ng La- 
bor Code upang gawing ligal ang kontraktwali- 
sasyon at pleksibilisasyon ng paggawa. Mariin 
nitong nilalabanan ang anumang panukala 
kaugnay sa pagtataas ng sahod at pagtitiyak 
ng mga karapatan ng mga manggagawa. 


ANG BAYAN Abril 21, 2005 


Dumarami ang kaaway 
ng rehimeng US-Arroyo 


TAGA 


> VNISTA 
Ka KA / 


YG. 


Kaaway") na aktibong pinalalaganap ng Armed Forces 

of the Philippines (AFP) sa lahat ng yunit ng militar ay 
bahagi ng kampanya ng panunupil sa mga organisasyong nag- 
tataguyod sa interes ng mamamayan. 

Katulad ni Marcos noon, ginagamit ngayon ng rehimeng 
US-Arroyo ang taktika ng "red-baiting" o pag-akusa sa mga 
organisasyon na umano'y prente o katuwang ng Partido 
Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
upang bigyang-katwiran ang paggamit ng karahasan laban sa 
mga ito, alinsunod sa doktrina ng "digma laban sa terorismo". 
Bahagi ito ng engrandeng plano ni Gloria Arroyo at ng 
imperyalismong US na ipataw ang batas militar sa buong 
bansa. Nakatutok dito ngayon si Angelo Reyes, pangunahing 
tulay ng CIA sa reaksyunaryong rehimen at ang mga espesyal 
na pwersa ng AFP. 

Partikular na target ng "Knowing the Enemy" ang mga 
organisasyong aktibong naglalantad at lumalaban sa korap- 
syon, pagkatuta at panunupil ng rehimeng Arroyo. Ayon sa 
dokumento, kinokontrol diumano ng PKP ang Bayan, Bayan 
Muna, Kilusang Mayo Uno, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, 
Courage, Gabriela, Anakbayan, National Union of Journalists 
of the Philippines at iba pa. 

Sa harap ng malawak na pagbatikos dito, kaliwa't kanang 
palusot ang ginawa ng matataas na upisyal ng AFP. Nagharap 
ito ng dinuktor na bersyon sa midya noong Abril 8. May mga 
organisasyong hindi na pinangalanan at sa halip na sabihing 
"kinokontrol" ng PKP ang mga progresibong organisasyon, 
“iniimpluwensyahan" lamang daw ang mga ito ng Partido. 
Gayunpaman, hindi mapagtatakpan ng lahat ng buladas ng 
matataas na upisyal ng rehimen at ng AFP ang patuloy na 
pagturing ng buong AFP sa naturang mga organisasyon bilang 


À ng dokumentong "Knowing The Enemy" (o "Pagkilala sa 


3 


"kaaway ng estado". 

Katunayan, hindi nag-aatubili ang mga lokal na upisyal 
ng AFP sa antas rehiyon at prubinsya sa kanilang kampa- 
nya laban sa mga myembro ng naturang mga organisasyon. 
Sa Negros, nagsabit ang militar ng mga istrimer kung saan 
pilit na iniuugnay ang pangalan ng mga organisasyong 
masa sa PKP at sa BHB. Sa Eastern Visayas ngayon, kung 
saan pinakamasinsin ang pinakahuling mga kaso ng pag- 
patay, pinalalaganap ng AFP ang mga islogang nagsasabing 
kaanib ng BHB ang mga myembro ng Bayan Muna. ABI 


Pandarahas sa mga progresibong 
pwersa, nagpapatuloy 


W: pa ring humpay ang pandarahas sa mga lider, 
aktibista at tagasuporta ng mga demokratikong 
organisasyong masa. Nitong ikalawang linggo ng Abril, 
isang lider ng unyon at isang tagasuporta ng Bayan Muna 
(BM) ang pinaslang habang isa pang upisyal ng BM ang 
tinangkang patayin sa Visayas. Dalawa sa mga biktima ay 
mula sa Eastern Visayas at tinarget ng mga elemento ng 
8th ID sa ilalim ni Maj. Gen. Jovito Palparan. 

Pinatay nitong Abril 15 sa Barangay San Vicente, 
Mahaplag, Leyte si Alfredo Davis, 45, tagasuporta ng Bayan 
Muna. Nakasakay si Davis at kanyang asawang si Imelda sa 
kanilang multicab nang pagbabarilin sila ng dalawang 
lalaking nakamotorsiklo. Nasugatan din sa atake ang asawa 
ni Davis. 

Bago ito, 22 bala ang pumatay kay Edwin Bargamento, 
46, awditor at myembro ng Regional Executive Committee 
ng National Federation of Sugar Workers (NFSW). 
Pinagbabaril si Bargamento sa Barangay Tortosa, Manapla, 
Negros Occidental nitong Abril 13 ng mga pinaghihi- 
nalaang elemento ng RPA-ABB. Kagagaling lamang ni 
Bargamento sa pakikipagpulong sa mga kasamahan niya sa 
NFSW at dumalo sa isang piket para igiit ang P125 umen- 
to sa minimum na arawang sahod sa Bacolod (City 

Malubha namang nasugatan si Alden “Boy” Ambida, 
provincial coordinator ng Bayan Muna sa Eastern Samar 
nang pagbabarilin siya nitong Abril 9 sa Borongan, Eastern 
Samar ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. 

Mula noong 2001, aabot na sa 70 upisyal at kasapi ng 
mga progresibong organisasyon ang pinatay samantalang 
14 naman ang nawawala. Ngayong taon lamang, aabot na 
sa 37 ang pinatay. 

Kabilang sa mga namatay kalaunan si Aileen Caparro, 
asawa ni Fr. Allan Caparro ng Promotion of Church People's 
Response-Eastern Visayas na pinagbabaril sa Abuyog, Leyte 
noong Pebrero 27: at sina Carlos Barsolaso, 38 at Charlie 
Gabriel, 24, mga kasama ni Fr. William Tadena na pinag- 
babaril din noong Marso 13 sa La Paz, Tarlac. [AB] 


4 


Daan-daang residente, 
namakwit sa Samar 


aan-daang residente ng limang 

barangay ng San Jorge, Samar 

ang napilitang lumikas mula sa 

kanilang mga tahanan mula 

mw nang paigtingin ng mga ele- 

mento ng 34th IB ang mga 

pang-aabuso nito noong Marso. Ang 

mga nagsilikas ay mula sa mga barangay ng Sinit- 

an, Guadalupe, Hernandez, Bay-ang at Bungliw, 

na may kabuuang populasyong 776 katao. Ayon 

sa salaysay ng mga residente, matapos ang isang 

matagumpay na ambus ng mga Pulang mandirig- 

ma ng Arnulfo Ortiz Command ng BHB sa mga 

tropa ng 34th IB noong Marso 3, nag-ibayo na 
ang pandarahas ng militar sa mga tagabaryo. 

Isang mag-asawang magsasakang nakatira 
malapit sa pinag-ambusan ang napatay nang 
sunugin ng militar ang kanilang bahay ilang araw 
matapos ang pananambang. Pinaratangan sila ng 
militar na may kinalaman sa ambus. 

Noon namang Marso 9, pinatay ng mga 
pinaghihinalaang militar si Benito "Bening" 
Mabini, kapitan ng Barangay Sinit-an na kaha- 
halili lamang sa dating punong barangay na si 
Rolando Mabini, na pinaslang din bago ito. 

Mula noon ay nagsimula nang magsibakwit 
ang mga residente. Ayon sa resulta ng fact-find- 
ing mission na inilunsad ng Sangguniang Bayan 
ng San Jorge at iba pang upisyal ng munisipali- 
dad noong Abril 7, okupado na ng militar ang 
mga bahay ng ilan sa mga pamilyang nagsilikas 
mula sa Barangay Sinit-an. Sa Barangay Bungliw, 
binantaan ng 34th IB ang mga residente na 
susunugin ang kanilang baryo kung hindi nila 
ituturo kung nasaan ang BHB at sampung 
sibilyan sa kanilang barangay ang isasalbeyds sa 
bawat sundalong napapatay. Sa Barangay 
Guadalupe at Hernandez, inireklamo ng mga 
taumbaryo ang mga pang-aabusong militar ng 
34th IB tulad ng di pagbabayad ng mga binibili 
sa tindahan, di pagbabalik ng mga hiniram na 
gamit sa bahay, pag-uutos sa kababaihang 
umakyat ng puno ng niyog at pagbabawal sa mga 
tagabaryo na matulog sa kanilang malalayong 
sakahan. Pinipilit din ang taumbaryong dumalo 
sa mga pulong na tinatawag ng militar kahit 
mayroon silang mga gawain, at kung hindi'y 
pararatangan silang myembro ng BHB. JAB 


ANG BAYAN Abril 21, 2005 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


6 na armas nasamsam, 6 na sundalo 


napatay sa ambus sa Samar 


| pak: M60, isang M203, dalawang M14 at dalawang M16 ang 
nasamsam ng mga Pulang mandirigma ng Arnulfo Ortiz Command 
ng BHB nang lipulin nila ang isang anim-kataong tim mula sa 62nd 
IB sa isang ambus sa pagitan ng Barangay Canilungan at Barangay 
Hindang sa Calbiga, Samar nitong Abril 8. Pabalik ang mga 
sundalo sa kanilang kampo matapos dumalo sa pista sa baryo 2-7 
sa kalagitnaan ng kanilang operasyong militar. Kabilang sa mga na- 
patay si Lt. Williamson Tan, ang lider ng tim. 


Dadawalang linggo pa lamang 
ang 62nd IB sa Samar nang maga- 
nap ang ambus. ito. Mahaba ang 
rekord nito ng mga pang-aabuso sa 
mamamayan noong nakatalaga pa 
ito sa Eastern Samar. Noong Pe- 
brero 2004 ay pinalayas ng nag- 
ngangalit na mamamayan sa Ba- 
rangay Tagaslian, Maydulong, East- 
ern Samar ang isang abusadong yu- 
nit ng 62nd IB matapos itong mag- 
base nang apat na buwan sa natu- 
rang baryo. Kabilang sa ginawa ni- 
lang perwisyo sa mamamayan ang 
pananakot, paghahamon ng away, 


walang patumanggang pama- f 4 


maril at ang madalas na pagla- 
lasing at pagsusugal na nakasisira 
sa kapayaan at kaayusan sa baryo. 
Samantala, mabangis na atake 
sa mga sibilyan ang naging tugon 
ng militar sa ambus. Dalawang 
magsasaka ang pinaslang ng ka- 
away bilang ganti sa pananam- 
bang. Sinunog din ang isang bahay 
at iligal na ikinulong at hinaras 
ang tatlong magsasaka. Trenta 
hanggang animnapung porsyento 
(30-60%) na ng mga residente sa 
dalawang baryo ng Calbiga ang 


A 


izg, 


Ni SIM N 
CERN piang N Vi 


Ng LA Na A 
UEF err] MA BAI 


ERLT 


(NG 

AN Ka 
sapilitang namakwit dahil sa pan- 
darahas ng militar. 

Ayon sa National Democratic 
Front sa Eastern Visayas, kaiba sa 
BHB na umaatake lamang sa mga 
lehitimong target sa mga taktikal 
na opensiba nito, ang reaksyunar- 
yong militar ay matingkad na lu- 
malabag sa karapatang-tao at pan- 
daigdigang makataong batas sa 
sadya at paulit-ulit nitong pang- 
aatake sa mga sibilyan at kanilang 
mga komunidad. JAB] 


BHB sa Mindanao, umani ng ibayong tagumpay 


mani ng ibayong tagumpay 

ang Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) sa Mindanao noong 2004 
sa pagsusulong ng matagalang 
digmang bayan. Ayon sa pahayag 
ng Komisyon sa Mindanao ng 
Partido Komunista ng Pilipinas sa 
ika-36 na anibersaryo ng BHB, 
mula sa 93 aksyong militar na 
nailunsad noong 2003, naka- 
paglunsad ang BHB sa isla ng 116 
na aksyong militar at nakasamsam 
ng maraming malalakas na armas 
nitong 2004. Nabawasan din nang 
husto ang mga depensiba, anang 
Komisyon. Subalit kahit sa mga 
depensibong aksyon, nagpamalas 
pa rin ng katapangan at 
kahusayang militar ang mga 


ANG BAYAN Abril 21, 2005 


Pulang kumander at mandirigma 
at sa maraming pagkakataon ay 
naagaw nila ang inisyatiba mula 
sa mga tropang militar. 

Libu-libo pa rin ang kasapian 
ng BHB sa Mindanao na organisa- 
do sa mga pormasyong platun at 
iskwad, ayon sa Komisyon. 
Kabilang dito ang daan-daang 
narekrut noong isang taon. 

Mantinido rin ng BHB ang 38 
larangang gerilya sa buong isla na 
sumasaklaw sa 19 na prubinsya, 
mahigit 200 bayan at lunsod at 
mahigit 2,000 baryo. Nakatayo sa 
mga larangang gerilyang ito ang 
iba't ibang organisasyong masa 
ng mga magsasaka, kababaihan, 
kabataan, lumad at mga Moro. 


Umaabot na sa mahigit 500,000 
ang rebolusyonaryong baseng 
masa sa Mindanao, na mas malaki 
kaysa noong 2003. Libu-libong 
mamamayan ang nakatamo ng 
mga benepisyo mula sa mga 
antipyudal na pakikibaka at mga 
serbisyong hatid ng mga yunit 
gerilya ng BHB tulad ng libreng 
pangangalagang medikal at mga 
programa sa literasiya. 

Sa kabilang banda, mantinido 
pa rin ang mapagkaibigang rela- 
syon ng BHB sa marami-raming 
elemento ng CAFGU, AFP at PNP 
na sumisimpatya sa mga rebolu- 
syonaryong mithiin at lihim na 
nagbibigay ng suporta sa rebolu- 
syonaryong kilusan. [AB] 


Bello, tagapagtanggol 


ni Arroyo 


ula noong Marso, kinukundena ng 
MM tara Komunista ng Pilipinas ang 

serye ng mga asasinasyong puli- 
tikal at teroristang atake ng rehimeng US- 
Arroyo laban sa mga aktibista at 
lider ng mga organisasyong xy 


masa na kabilang sa mga pwer-/) Y 
sang pinakapuspusan sa pagla- 


ban sa korapsyon ng rehimen, 


mga mapang-aping patakaran \ 


sa ekonomya at pagpapakapapet 
sa gubyernong US. 


Kasunod nito ay ipinaliwanag 
ng PKP kung papaano dumudug- 
tong at nagsisilbi ang kampa- 
nyang paninira ni Walden Bello sa 
PKP at sa mga progresibong orga- 
nisasyong makamasa sa pinaigting 
na pasistang kampanya ng rehi- 
men mula nitong unang kwarto ng 
2005. 

Ang mga pahayag ni Bello 
noong Disyembre 2004 at ang 
"Knowing the Enemy" na briefing 
paper ng Armed Forces of the 
Philippines, na kapwa tumukoy sa 
mga organisasyong tulad ng 
Bayan Muna, Kilusang Mayo Uno 
at Kilusang Magbubukid ng 
Pilipinas ay may iisang layunin. 
Kapwa nila iniuugnay ang mga 
organisasyong ito sa rebolusyo- 
naryong armadong kilusan upang 
bigyang-katwiran ang kanilang 
pagiging target ng mga pasistang 
atake at ang paggamit ng 
armadong pwersa laban sa kani- 
lang mga lider at myembro. 

Sa pangambang lalong mahi- 
walay dahil sa kanilang mga atake 
sa ligal na demokratikong kilusan, 
naglabas nito lamang ng lubhang 
nahuhuling pahayag si Bello at 
ang Akbayan ukol sa serye ng mga 
asasinasyong pulitikal. 

Subalit sa paglalabas ng mga 
pahayag na ito, lalo lamang 


6 


inilantad j 
ang sarili bilang E 


mga tagasunod 
ng rehimeng pa 
Arroyo at ng ATA 


mga pasis- X 
tang atake nito 
laban sa mga 


aktibista at lider ng mga maka- 
masang organisasyon. 

Hindi maitatatwa ni Bello at 
ng Akbayan na mga pwersang mi- 
litar at paramilitar ng rehimeng 
Arroyo ang may kagagawan ng 
mga pagpatay. Subalit sa harap 
nito'y bahagyang pinuna lamang 
nila ang rehimeng Arroyo sa 
kabiguan nitong maglabas ng 
“malinaw na pagbatikos” at 
“kawalan ng hakbanging pigilan 
ang mga pagpatay.” 

Wala silang ginawa kundi ang 
mahinahong hilingin sa gubyer- 
nong Arroyo na gamitin nito ang 
“mga batas sa karapatang-tao, 
malawak na rekurso at lambat nito 
ng paniktik” upang lutasin ang 
mga kaso ng pagpatay. 

Pinalalabo nila ang isyu at iti- 
natago ang katotohanang ang 
rehimeng Arroyo ang nasa likod ng 
marahas at sistematikong kampa- 
nya ng panunupil sa mga maka- 
masang organisasyon. 


Bahagyang 
lamang ni Bello at ng Akbayan 
ang rehimeng Arroyo na ito'y “ma- 
nanagot sa malalalang paglabag 
sa karapatang-tao” kung “hindi 


nito papansinin ang mga pag- 


pinagsasabihan 


patay”. Sa ganitong paraan, 
pinagtatakpan nila ang katoto- 
hanang ang rehimeng Arroyo at 
ang mga armadong tauhan nito sa 
AFP ang nag-endorso at aktwal na 
nagsasagawa ng sunud-sunod na 
pagpatay sa mga aktibista na 
kanilang itinuturing na mga 
“kaaway ng estado” at target ng 
“anti-teroristang digma”. 

Sa isang panig, sinasabi nilang 
kinukundena nila ang mga asasi- 
nasyon. Pero sa kabilang panig, 
lumuluhod sila sa nagsasagawa ng 
mga asasinasyong ito at hinihiling 
na “bigyan ng pisikal na seguridad 
ang kanyang mamamayan.” 
Walang ibang layunin si Bello at 
ang Akbayan kundi ang lituhin 
ang mamamayan at pahupain ang 
kanilang nag-uumapaw na galit sa 


ANG BAYAN Abril 21, 2005 


mga pasistang atake ng rehimeng 
Arroyo sa lumalabang mama- 
mayan. 

Ipinakikita ng mga pahayag na 
ito ni Bello, na kung tutuusi'y 
pagdepensa sa rehimeng Arroyo, 
ang tunay na layunin ng kanilang 
mga atake laban sa PKP at mga 
progresibong organisasyon na 
pinaigting mula noong Disyembre. 
Mula noon, katuwang ng inter- 
nasyunal na lambat ng mga 
Trotskyista at mga NGO na pino- 
pondohan ng imperyalismo, isang 
pandaigdigang kampanya ang 
pinangunahan ni Bello at ng 
Akbayan upang siraan ang PKP 
bilang “pasista” at obligahin ang 


oong isang taon pa nagkakan- 

long sa mga upisina ng Ak- 
bayan at Peace Foundation, Inc. sa 
Kamaynilaan sina Pedro Tejino at 
ilan niyang kasamahan. Ipinagka- 
kalat ng Akbayan na ang mga 
taong ito ay kanilang lider- 
magsasakang tinutugis ng Bagong 
Hukbong Bayan. 

Sino ba si Pedro Tejino? Isa ba 
siyang tunay na lider magsasaka 
katulad ng sinasabi ng Akbayan? 

Ang totoo, si Pedro Tejino ay 
regular na armadong elemento at 
lider ng isang grupong paramilitar 
sa San Narciso, Quezon. Ang 
grupong paramilitar na ito ay nasa 
ilalim ng 74th IB na nakabase sa 
Catanauan, Quezon. Nagpapanggap 
itong isang "asosasyong magsasa- 
ka" na nakadikit sa Akbayan-PEACE 
Foundation Inc. Sangkot ito sa 
pangangamkam ng lupa at mga 
gawaing kriminal at anti-sosyal ka- 
bilang ang pangangalabaw. 

Ang armadong grupo ni Pedro 
Tejino ang nasa likod ng pagpatay 
noong Abril 2004 kay Paulo Tejino, 
mismong kapatid ni Pedro. Si Paulo 
Tejino ay pinatalsik ng grupo ni Pe- 


ANG BAYAN Abril 21, 2005 


mga maka-masang organisasyong 
progresibo na tinuran nilang 
“katuwang ng PKP” na kundenahin 
ang PKP at ang Bagong Hukbong 
Bayan. 

Akala ni Bello at mga kasapa- 
kat niya sa paglulunsad ng inter- 
nasyunal na kampanyang saywar 
na ito, na magagawa nilang had- 
langan ang mga progresibong 
pwersa sa pagbatikos sa mga tero- 
ristang atake ng AFP, ng PNP at 
iba pang armadong tauhan ng 
gubyernong Arroyo. 

Kapansin-pansin na sa kabila 
ng pagpapanggap nilang “Kaliwa”, 
si Bello, ang Akbayan at iba pang 
kontra-rebolusyonaryong grupo ay 


Sino si Pedro Tejino? 


eT 


5 Da 
NA SIY 


AKYAT- BAYAN GANG 


dro dahil mahigpit niyang tinutu- 
lan ang mga gawain ng "asosasy- 
on". 
Naghahasik ng karahasan ang 
armadong grupo ni Tejino laban sa 


mga magsasakang nakikibaka para 


REH 
4 


hindi isinama sa listahan ng AFP 
ng mga “kaaway ng estado” sa 
dokumentong “Knowing the 
Enemy” (tikom-bibig din si Bello 
at ang Akbayan tungkol sa doku- 
mento). 

Malinaw na hindi sila banta sa 
mga nasa kapangyarihan at 
pinatutunayan nilang sila'y maaa- 
mong mamamayan ng naghaharing 
mapang-api at mapagsamantalang 
sistema. Ang kanilang tusong 
tangkang puksain ang mga rebo- 
lusyonaryo at progresibong pwersa 
ay naglalantad sa kanila bilang 
dili iba kundi mga repormistang 
sumisipsip sa naghaharing reak- 
syunaryong sistema. JABI 


sa tunay na reporma sa lupa sa Far 
South Quezon. Bahagi sila ng pa- 
sistang kampanya ng 74th IB at 
416th PNP Mobile Group para 
wasakin ang mga organisasyong 
masa ng mga magsasaka. 
Binabantaan ng grupo ni Pedro 
Tejino ang mga magsasakang ku- 
mikilos para sa tunay na reporma 


| sa lupa. Inoobliga silang sumapi 


sa grupong nakakabit sa re- 
N pormistang Akbayan-Peace 
ų Foundation, Inc. na sumusu- 
C2 porta sa huwad na Comprehen- 
| sive Agrarian Reform Program 
| (CARP) ng reaksyunaryong 
N gubyerno. 
N Malaki ang galit ng masang 
| magsasaka laban kay Pedro 
N Tejino. Ang katawa-tawa pag- 
" angkin ng Akbayan kay Pedro 
Tejino bilang isa sa kanilang 
mga lider ay lalo lamang naglalan- 
tad sa kanilang gawaing anti- 
magsasaka at anti-mamamayan. 
Nalalantad din ang kanilang 
pakikipagsabwatan sa mga ar- 
madong grupong paramilitar na 
katuwang ng AFP sa kontra-rebo- 
lusyonaryong digma. [AB] 


a 


ca 


7 


Rehimeng US-Arroyo: 
Pinakamalaking 
bugaw sa Pilipinas 


ng rehimeng US-Arroyo ang 
JA rieres sanhi ng 

paglala ng prostitusyon sa 
Pilipinas. Ang mga patakaran 
nitong nagbubunsod ng matinding 
paghihikahos ang nagsasadlak sa 
paparaming kababaihan, mga bata 
at maging kalalakihan sa prosti- 
tusyon. 

Muling tumambad sa publiko 
ang pagiging talamak ng prosti- 
tusyon nang ilabas ng United 
Nations Childrens Fund (Unicef) 
ang kagimbal-gimbal na estadisti- 
ka na ito na ang ikaapat na pinaka- 


malaking BB pinagkakakitaan sa 
Pilipinas. Noong 1997, ayon sa 
GABRIELA, mayroong 300,000 


prostityut sa Pilipinas. Di pa 
kasama rito ang mga pana-pana- 
hong nagpuputa, mga entertainer 
sa ibayong dagat at mga biktima 
ng sex trafficking papunta sa ibang 
bansa. Noong 1998, umabot na sa 
400,000 ang bilang nila. 
Katunayan, noong taong iyon ay 
katumbas ng bilang ng mga mang- 
gagawa sa sektor ng pagmamanu- 
paktura sa bansa ang dami ng mga 
prostityut sa Pilipinas. Sa gayong 
tantos ng pagdami, di malayong 
aabot na sa isang milyon o mahigit 
pa ang bilang ng mga prostityut 
ngayon sa bansa. 

Subalit gaano man katindi ang 
kahirapan, hindi ito sapat na salik 
para humantong ang prostitusyon 
sa antas na inabot na nito sa Pili- 
pinas--organisado, napakalaganap 
at lubhang kapaki-pakinabang sa 
mga sindikato. 

Sa kasaysayan ng Pilipinas, 
mahigpit na katuwang ng matin- 
ding kahirapan ang matagal na 
pamamalagi rito ng mga base mili- 


8 


tar ng US at ang 
masugid na 
pagtutu- 
lak ng" 
gubyerno ng 
turismo sa 
nag i ng (@/ 
sistemati- 
kong pagla- 
ganap ng prostitusyon. 

Tinataya na pagsapit ng kala- 
gitnaan ng dekada 1980, ang pros- 
titusyon na lumaganap sa paligid 
ng dalawang malalaking base mili- 
tar ng US sa Pilipinas ay nakapag- 
papasok na ng aabot sa 5500 mil- 
yon. Tiyak na isa sa mga dahilan sa 
likod ng pagtutulak ngayon ng 
rehimeng Arroyo sa permanenteng 
presensya ng mga sundalong 
Amerikano at ng pagpapataas pa 
ng antas ng interbensyong militar 
ng US sa bansa ang daan-daan 
milyong dolyar na inaasam-asam 
nitong kikitain ng gubyerno mula 
sa pag-iibayo ng prostitusyon. 
Aabot sa 10,000 sundalong 
Amerikano ang regular na pumapa- 
sok sa 22 daungan ng Pilipinas 
bunga ng Visiting Forces 
Agreement. 

Ipinapain din ng rehimen ang 
katawan ng kababaihan at mga 
bata kapalit ng dayuhang salaping 
hatid ng sex tourism. 

Sa Olongapo, sa kabila ng 
pagsasara ng base militar dito, 
tinatayang aabot pa rin sa 15,000 
ang mga prostityut (o 8% ng popu- 
lasyon). Bukod sa pagsisilbi nila sa 
mga sundalong Amerikanong sakay 


dumadaong sa tuwi-tuwina sa 
I} Subic, regular din nilang 
parokyano ang iba pang mga 
turista na British, Irish, 
Australian, Japanese, Korean at iba 
pa. 

Upisyal na patakaran din ng 
rehimeng Arroyo na ipagtulakan 
ang kababaihan na mangibang- 
bansa bilang mga entertainer sa 
Japan kapalit din ng daan-daan 
milyong dolyar na remitans. Sa 
kasalukuyan, may aabot sa 180,000 
babaeng entertainer sa Japan na 
nagpapadala taun-taun ng hang- 
gang 5200 milyon na remitans sa 
Pilipinas. Marami sa kanila ang 
nauuwi sa prostitusyon at iba pang 
pang-aabusong sekswal sa kamay 
ng kriminal na sindikatong Yakuza. 

Samantala, di pa mabilang sa 
ngayon ang dami ng biktima ng 
cybersex, o ang pornograpiya at 
prostitusyon sa internet. Sa pama- 
magitan ng internet at mga digital 
camera ay ipinapakitang nakiki- 
pagtalik o gumagawa ng iba pang 
kalaswaan ang kababaihan o mga 
bata para panoorin ng mga 
kliyente nila. Dahil din sa iba 
pang makabagong teknolohiya 
tulad ng cellphone, mas madali 
nang gumawa at magpalaganap ng 
pornograpiya at mas mahirap na 
ring hulihin ang mga gumagawa 
nito. 


ANG BAYAN Abril 21, 2005 


Mga batang 
ibinubugaw 


[; sa bawat apat na prostityut sa Pili- 
pinas ay bata. Tinatayang mula 
100,000 hanggang mahigit 200,000 ang 
mga batang prostityut ngayon sa Pilipi- 
nas. Sa katunayan, mula pa noong 1998 
ay pang-apat na ang Pilipinas sa siyam 
na bansang may pinakamaraming batang 
ibinubugaw sa buong mundo. Sa Asia, 
kasunod lamang ng India at Thailand ang 
Pilipinas sa mga bansang may pinakama- 
raming batang ibinubugaw. 

Pinakamakapal ang konsentrasyon ng 
mga batang ibinubugaw sa bansa sa 
Metro Manila, Angeles City, Puerto Galera 
sa Mindoro at sa mga lunsod ng Davao at 
Cebu. Sa Angeles City, sinasabing aabot 
sa 75% ng mga prostityut sa red light 
district nito ay mga bata. 

Lumabas sa isang pag-aaral ng 
Unicef noong 1984 na may pitong pru- 
binsya sa Pilipinas na may mga sindika- 
tong nagbubugaw ng mga bata. Noong 
1997 ay 37 lalawigan na ang mayroon ni- 
to. Tiyak na mas lumawak pa ang mga 
sindikatong ito mula noon. 

Matapos maibsan ang laganap na 
prostitusyon ng mga babaeng nasa edad 
bunga ng pagpapatalsik sa mga base mi- 
litar ng US noong 1991, nag-ibayo na- 
man ang pangbibiktima sa mga bata. Sa- 
lik dito ang laganap na turing ng bulok 
na lipunan sa mga bata bilang mga ni- 
lalang na walang mga karapatan. Isa pa 
ring salik ang takot ng maraming 
kliyente sa pagkalat ng HIV/AIDS, kaya 
ang hanap nila ay mga batang birhen. 

Ayon kay Fr. Shay Cullen, isang Irish 
na paring nangangasiwa sa isang proyek- 
tong nangangalaga sa kapakanan ng mga 
child prostitute, ang pagbubugaw ng mga 
bata ang pinakasukdulan na ng 
pagsasamantala. "Ilang siglo nang gi- 
nagamit ng mga dayuhan ang hilaw na 
materyales ng mahihirap na bansa," 
aniya, "subalit ngayon ay sinasamantala 
na rin nila ang mga katawan ng mga ba- 
ta." [AB] 


ANG BAYAN Abril 21, 2005 


Huwad na reporma 
sa lupa ng gubyerno, 
inutil 


huwad ng Comprehensive Agrarian Reform Program 

(CARP) ng reaksyunaryong estado. Matapos ang 17 taon, 
ang mga magsasaka ay wala pa ring lupa at naghihikahos pa rin, 
kabilang na yaong umano'y benepisyaryo ng programa ng gub- 
yerno. 


Hu lumalaon, lalong malinaw na nakikita ang pagiging 


Makikita sa mismong pag-aaral ng De- 

A partment of Land Reform (DLR) nitong Abril 
na huwad, inutil at walang kinahinatnan ang 
CARP sa 


layuning palayain ang mga 
magsasaka mula sa kahira- 
pan at pyudal 
na pagsasaman- 
tala. 

Kung titing- 
nan ang es- 
tadistika ng DLR, sa ilalim ng CARP ay makikitang patuloy na du- 
mausdos ang kita ng mga magsasakang nakapailalim sa progra- 
ma. Mula 1990 hanggang 2000, bumagsak nang 8.9% ang kiniki- 
ta ng mga magsasakang saklaw ng CARP. Ang kita nila, sa tantya 
ng DLR, ay aabot lamang sa P66,000 kada taon. Kalahati lamang 
nito ang mula sa produksyong agrikultural. 

Kung paniniwalaan ang DLR, mula nang ipatupad ang CARP, 
aabot na sa 3.5 milyong ektarya ang naipamahagi ng gubyerno. 
Walumpu't dalawang porsyento (82%) umano ito ng target na 
4.3 milyong ektarya. Pero sa katunayan, katulad ng paulit-ulit 
na idinidiin ng mga magsasaka ay kalakhan ng sinasabing 
naipamahaging lupain ay mga pampublikong lupain na malaon 
na nilang sinasaka at pinauunlad. Ang totoo, aabot lamang sa 
1.5 milyong ektarya--maliit na bahagi lamang ng kabuuang 
pribadong lupain--ang ipinailalim sa CARP. Walumpung 
porsyento (80%) nito ay mga niyugan, 15% mga tubuhan at 5% 
mga komersyal na sakahan. 

Nananatiling hawak ng malalaking panginoong maylupa ang 
daan-daang ektaryang mga lupain kung saan dumaranas ng 
malupit na pagsasamantala at paghihirap ang masang magsasa- 
ka. Ginamit nila ang samu't saring mga probisyon ng batas sa re- 
porma sa lupa upang mapanatili nila ang kanilang kontrol sa 
kanilang pyudal na propyedad. 

Kabilang dito ang iskemang “stock distribution option” ng 
CARP kung saan mga sapi ng korporasyon at hindi lupa ang di- 
umano'y ipinamamahagi ng mga panginoong maylupa. Ito ang 
isa sa mga pangunahing patakaran na ginamit upang panatilihin 
“Inutil...”, sundan sa pahina 10 


US, numero unong lumalabag 
sa karapatang-tao 


agsampa ng reklamo ang US 
N: United Nations Commis- 

sion on Human Rights 
(UNCHR) nitong Marso para imbes- 
tigahan ang mga paglabag umano 
ng Cuba sa karapatang-tao at igiit 
ang pagpapahintulot sa mga upi- 
syal ng UN na bisitahin ang mga 
kulungan sa bansa. 

Mariing kinundena ng Cuba ang 
hakbang ng US. Anito, walang kara- 
patan ang US dahil sa mabangjs ni- 
tong rekord sa Iraq, Afghanistan, at 
Guantanamo sa Cuba at sa lahat ng 
sulok ng daigdig. Kung tu- + 
tuusin, anito, ang US ang 
dapat imbestigahan dahil 
walang taning nitong ibinibi- 
langgo ang mga suspek na du- %4 
maranas ng tortyur at iba pang 1 


pagmamaltrato sa mismong mga 


kulungan nito sa Camp Xray sa 
Guantanamo. Bukod rito, ilang 
taon nang nagpapa- 
taw ng embargo ang 
US sa Cuba, pinipigil 
ang mga Cubanong Jj 
nasa US na magpadala b 4# 
ng pera sa mga kam- (/ 
ag-anak nila o du- 
malaw man lamang. 
Marami ring restriksyon sa mga ma- 
mamayan ng US na gustong bumisi- 
ta sa Cuba para samantalahin ang 


“Inutil...”, mula sa pahina 10 

ang malawak na pag-aari ng mga 
Cojuangco sa Hacienda Luisita, at 
isa sa mga pangunahing 
patakarang nilalabanan ng mga 
manggagawang bukid roon. Ipina- 
nawagan nila ang pagpapawalam- 
bisa nito at ang tuwirang pamama- 
hagi ng lupa sa mga magsasaka. 
Bunga ng kanilang maigting na 
paglaban, naoobliga ngayon ang 
DLR na ipailalim sa rebyu ang 13 


10 


murang gamot at pagpapagamot 
doon o simpleng magturista. 
Binabraso rin ng US ang mga 
alyadong bansa ng Cuba para su- 
portahan ang resolusyon sa UN ka- 
palit ng ayudang pondo. 

Sa kaugnay na balita, binatikos 
din ng National Democratic Front 
of the Philippines (NDFP) ang US 
dahil sa anito'y paggamit ng US sa 
United Nations para mang-intriga 
at magmaniobra laban sa Cuba. 
Ayon sa NDFP, salit-salit na gina- 
gamit at inaabuso ng 

A imperyalismong US ang United 
Nations at mga ahensya nito 
para sa makitid nitong 
ZA interes... Minamanipula 
® nito ang UN tuwing 
” pabor ito sa layunin 
nito. Binabalewala rin 
at inaalipusta 


kaso ng SDO. 

Mas masahol pa, karamihan sa 
mga lupaing umano'y ipinamahagi 
na ay binawi o kasalukuyang bina- 
bawi sa pamamagitan ng kanse- 
lasyon ng mga CLOA (Certificate 
of Land Ownership Award), EP 
(Emancipation Patent) at CLT (cer- 
tificate of land transfer, mula pa 
sa programa ng repormang 
agraryo ni Marcos) dahil sa 


nito ang UN tuwing hindi ito uma- 
ayon sa US. 

Sukdulang kaipokritohan para 
sa US na husgahan ang rekord sa 
karapatang-tao ng ibang mga 
bansa, anang NDFP. Ang imperyalis- 
mong US ang Numero Unong man- 
darambong, tagapaglunsad ng 
agresyon, terorista at pinaka- 
matinding lumalabag sa karapa- 
tang-tao. 

Ang mga gerang agresyon at 
pananakop nito sa Afghanistan, Yu- 
goslavia at Iraq ay pumatay at lu- 
mumpo sa daan-daang libong katao, 
nagwasak ng mga syudad at sumira 
sa ekonomya ng mga bansang ito. 
Ang rekord nito sa pagluluklok at 
pagsuporta sa mga diktador gaya 
nina Marcos, Pinochet, Park Chung- 
hee, Mobuto at isang buong hanay 
ng mga diktador militar ay di ma- 
pantayan ng alinman sa iba pang 
mga imperyalistang kapang- 
yarihan. Ang lantarang pag- 
ng. labag nito sa karapa- 

N tang-tao at pandaig- 
digang makataong 
batas sa Guantana- 
mo at Abu Ghraib ay 
tumpak na kinukun- 
dena ng internasyunal 
na komunidad, anang 


A NDFP. JAB 
Guantanamo 


kabiguang hulugan ang mga ito. 
Noong 2000, ayon sa di kumple- 
tong datos ng DLR, nakansela na 
ang 1,892 EP at CLOA na sumasak- 
law sa 375,000 ektaryang lupain. 
Ngunit sa ibang pag-aaral, noong 
1999 pa lamang, makikitang 
aabot na sa 32,598 EP at CLOA 
ang kinansela. Tiyak na mas mala- 
ki pa sa bilang na ito ang aktwal 
na kinansela ng gubyerno. JAB 


ANG BAYAN Abril 21, 2005 


Usapang pangkapayapaan ng GRP at MILF, sinasabotahe ng US 


INULAN ng batikos ang US nang 
lantaran itong manghimasok at 
tangkain nitong isabotahe ang 
usapang pangkapayapaan sa pagi- 
tan ng Gubyerno ng Republika ng 
Pilipinas (GRP) at ng Moro Islamic 
Liberation Front (MILF) sa pama- 
magitan ng sunud-sunod na 
pahayag ng iba't ibang upisyal ng 
US laban sa MILF. 

Nauna nang magbabala noong 
Marso 11 si Joseph Mussomeli, 
charge d'affaires ng US embassy, na 
maaari umanong magaya sa 
Afghanistan ang Mindanao dahil sa 
nababalitang pagsasanay dito ng 
mga terorista. Ipinahayag ito ni 
Mussomeli isang linggo bago ang 


nakatakdang usapan ng GRP at 
MILF sa Malaysia. Nito namang 
Marso 29, sinabi ni US Assistant 
Secretary of State Christopher Hill 
na pinaplano nang ibilang ng US 
State Department ang MILF sa lis- 
tahan ng mga terorista dahil sa 
pakikipag-ugnayan umano nito sa 
Jemaah Islamiyah. Ginatungan na- 
man ito kinabukasan ni Adm. 
William Fallon, kumander ng US Pa- 
cific Command, na nagsabing may- 
roon nga raw ugnayan ang 
dalawang organisasyon. 

Dahil sa gayong lantarang 
panghihimasok, nanawagan ang 
Partido Komunista ng Pilipinas 
(PKP) sa MILF na magbantay laban 


N BALITA | 


sa pagtatangka ng V 
US na makialam 
at ipwersa ang X4 
pagbabasura OR NG 
usapang pangkapa- 4v: 
yapaan sa pagitan | 
ng MILF at GRP. Sa 
isang pahayag, ti- 
nawag ni Gregorio "Ka Roger" 
Rosal, tagapagsalita ng PKP, na 
"political blackmail" ang pasaring 
ng US na ibibilang sa listahan nito 
ng mga terorista ang MILF. Ani Ka 
Roger, pagtatangka ito ng US na 
pilitin ang MILF na sumurender sa 
GRP at kung hindi'y babansagan 
itong terorista at maibabasura ang 
negosasyon. 


Programa ng Cuba sa HIV/AIDS, pinuri ng UN at Harvard 


NG „ kalusugan. 
f Say Nangunguna 
ht. “ito sa panana- 
ID” liksik sa pagsugpo ng 
mga sakit at nangunguna rin sa 
pagbibigay ng mura kundi man 
libreng pagpapagamot. Ilan sa 
tampok na inabot na nito sa sektor 
ang pagsugpo ng polio (noong 
1962 ang huling naitalang kaso, 
ayon sa World Health 
Organization): nakalikha sila ng 
gamot para sa kanser sa ulo at 
leeg: nakalikha ng mura at synthet- 
ic na bakuna sa meningitis B na 
sanhi ng pagkamatay ng maraming 
bata sa mundo, bakuna sa 
haemophilus influenza type B na 
nagdudulot ng meningitis, at mara- 
mi pang impeksyon. 

Mababa rin ang insidente ng TB 
at kolera. Bukod rito, nagpapadala 
ang Cuba ng mga propesyunal sa 
kalusugan gaya ng mga doktor at 


ANG BAYAN Abril 21, 2005 


nars sa ibang alyadong bansa para 
magbigay ng libreng treyning at 
serbisyo. Ipinagbibili ng Cuba ang 
mga gamot sa ibang bansa nang 
murang-murang at mahigit nang 40 
bansa ang nakikinabang sa mga 
ito, gaya ng Mexico, China, Iran at 
India. Ang pinakahuling breyktru 
nila sa medisina ang umani ulit ng 
papuri--ang pagkontrol sa 
paglaganap ng HIV/AIDS. 

Sa isang internasyunal na 
kumperensya ng mga mananaliksik 
sa medisina hinggil sa HIV/AIDS 
na inisponsor ng Harvard Universi- 
ty School of Medicine ng US, 
Caribbean Community Alliance 
Against HIV/AIDS (PANCAP): 
Cuban Pedro Kouri Institute of 
Tropical Medicine (IPK), at Rocke- 
feller Foundation noong March 28- 
29, pinuri nila ang mga tagumpay 
ng Cuba sa pagkontrol sa 
paglaganap ng HIV/AIDS. Ang Cu- 
ba ang may pinakamamabang tan- 
tos ng pagkalat ng HIV/AIDS 
(0.05%) dahil sa mahusay nitong 


sistema ng kalusugan at sa aten- 
syong ibinibigay nito sa mga sakit 
gaya ng HIV, sa kabila ng mataas 
na tantos ng paglaganap ng kaso 
ng sakit na ito sa Caribbean 
(2.3%). Dahil dito, ang UN System 
in Cuba na tumutulong sa 
pananaliksik tungkol sa HIV/AIDS 
ang tinatayang magiging sentro ng 
isang alyansa sa medisina upang 
pabilisin ang mga pagsisikap na 
masugpo ang sakit, batay na rin sa 
itinakdang Millennium Develop- 
ment Goals (MDG) ng UN. 

Iginiit ng Cuba na hindi ma- 
susugpo ang mga mabilis kumalat 
na nakamamatay na sakit gaya ng 
HIV/AIDS kung hindi magkakaroon 
ng pampulitikang kapasyahan ang 
gubyerno na magbigay ng 
mahusay, maagap at mura kundi 
man libreng pagpapagamot. Nag- 
aambag ang mga institusyon sa US 
gaya ng MacArthur Foundation, 
Rockefeller Foundation, at Harvard 
University sa pondong pananaliksik 
ng Cuba. 


11 


